પ્રચાર પ્રસાર 


જાગૃત ઉજાગર 


શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ કેન્દ્રસ્થાન - 
સંસ્કારધામ, દેશલપર ખાતે તા. 
૨૫.૪.૨૩ના રોજ સંસ્થાના પ્રમુખશ્રી 
ગંગારામભાઇ રામાણીના અધ્યક્ષસ્થાને 
એક ચિંતન સભાનું આયોજન કરવામાં 
આવ્યું હતું.જેમાં સંસ્થાના સંતશ્રી 
વલ્લભકૃષ્ણજી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. 

આ ઉપરાંત ઉમિયા માતાજીના 
પ્રમુખશ્રી હંશરાજભાઇ ધોળુ, મહામંત્રી 
બાબુભાઇ ચોપડા, કેન્દ્રીય સમાજની ઘટક 
સમાજના પ્રમુખો શ્રી રતનશીભાઇ 
ભીમાણી, શ્રી કાન્તીભાઈ અમૃતિયા અને શ્રી 
ઇશ્વરભાઇ ભાવાણી તેમજ સંસ્થાના ટ્રસ્ટીશ્રી 
સામજીભાઇ નાકરાણી, ઉપ પ્રમુખશ્રી ડો. 
પ્રેમજીભાઇ ગોગારી, ખજાનચીશ્રી 
કલ્યાણજીભાઇ છાભૈયા, મંત્રીશ્રીઓ 
કીરીટભાઇ ભગત, માવજીભાઇ છાભૈયા, 
મોહનભાઇ ચોપડા વગેરે ઉપસ્થિત રહ્યા 
હતા. 

આ સભામાં ગામેગામથી આવેલા 
આગેવાન ભાઇબહેનોએ ધર્મ જાગૃતિ 
લાવવા શું કરવું જોઇએ એ અંગેના પોતાના 
વિચારો વ્યકત કર્યા હતા. કેટલાકના એવા 
સૂચનો હતા કે ગામે ગામ સંતોને સાથે 
રાખીને સત્સંગ સભાઓ યોજવી જોઇએ. તો 
કેટલીક બહેનોના એવા સુચનો પણ હતા કે 
દરેક ગામમાં મહિલા સત્સંગ મંડળ શરૂ 
કરવા જોઇએ. તો કેટલાકના એવા મંતવ્ય 
હતા કે મંદિરોમાં બોલાતી પ્રાર્થના તેમજ 
ઉત્સવોમાં એકરૂપતા જળવાય એવા પ્રયાસ 
કરવા જોઇએ. 

ઉપસ્થિત મોટા ભાગના 
આગેવાનોએ એવો સૂર વ્યક્ત કર્યો હતો કે 
કેન્દ્રીય સમાજે સતપંથીઓને સનાતનમાં 
પ્રવેશ માટેના દરવાજા બંધ કર્યા છે એ 
નિર્ણયમાં ફેર વિચારણા થવી જોઇએ કારણ 
કે ગામના બધા જ સતપંથી એક સાથે ઘર 
વાપશી કરે તે મુશ્કેલ છે જેમ જેમ તેઓ 
આવતા જાય તેમ તેમ પ્રવેશ આપવાની 


કાણરા 41. 800111૪0 1001014 1701010 2011041 5/11/4 
[(17૫ડા રિબ્છુઉ, (૦. /-828 «પાત ઝ. 6-4-1965) 
શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 
મુખ્ય કાર્યાલય : પાટીદાર વિદ્યાર્થી ભવન, નખત્રાણા, કચ્છ, પીન - ૩૭૦ ૬૧૫, 
460 01100 : ટાઢા 1/000/2111 81180/21, [પંતાલાતા(ળટ, [6॥1લ1. 11 - 370 615. 


ત્રીઅખિલ મારતીયકરછક9વાપાઢીદારસમાણનું મુખપત્ર 


50દાપા 1/1₹01 5૬ 0॥૫11/ 


શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ કેન્દ્રસ્થાનને મજબૂત બનાવવા અંગે ચિંતન સભામાં ચર્ચા કરાઇ 


પ્રક્રિયા ચાલુ રાખવી જોઇએ. આ અંગેના 
કેટલાક ગામના પત્રોનું વાંચન કરાયું હતું. 
એમાં પણ આ જ વાત જણાવવામાં આવી 
હતી. કેટલાકનો મત એવો હતો કે ધર્મ 
સબંધી જે કાઇ નિર્ણયો હોય એ ધાર્મિક 
સંસ્થાઓએ લેવા જોઇએ. 

આ સભામાં કેટલાક ગામના 
આગેવાનોએ એવું પણ કહ્યું હતું કે સંતશ્રી 
ધંતિદાસજી સાથે મીટીંગ કરી વિવાદ હોય 
તો નિપટાવવો જોઇએ. કેટલા ભાઇ- 
બહેનોનું એવું સૂચન પણ હતું કે કચ્છ અને 
કચ્છ બહાર આવી ચિંતન શિબિરો યોજવી 
જોઇએ. પુરૂષોત્તમ માસ દરમ્યાન સંતોને 
સાથે રાખીને સત્સંગ સભા યોજવાનું 
સંસ્થાએ આયોજન કર્યું છે. તેની માહિતી 
મહામંત્રી શ્રી રતિભાઇ પોકારે આપી હતી. 
મિયા માતાજી સંસ્થાના પ્રમુખ શ્રી 
હંશરાજભાઇ ધોળુએ તેમના વકતવ્યમાં 
જણાવ્યું હતું કે સંતપંથીઓને સનાતન 
સમાજમાં પ્રવેશ આપવા બાબતે આ બન્ને 
સંસ્થાઓ સાથે સંકલન કરવામાં આવ્યું 
નથી, જે બાબતે અમે પત્ર પણ લખ્યો છે 
અને મીટીંગમાં પણ રજુઆત કરી હતી. 


ત 


લ્ઝે 


સમાજના હિતની મહત્વની ધાર્મિક 
બાબતોને ત્રણે સંસ્થાઓ સંકલન કરીને 
નિર્ણયો લેવા જોઇએ. 

ઇશ્વરભાઇ ભાવાણીએ આ 


સંસ્થામાં સંતોની નિયુકતિ બાબતે નકકી 
કરાયેલા નિયમોનું વાંચન કર્યું હતું. 
પ્રમુખશ્રી ગંગારામભાઇએ અધ્યક્ષ સ્થાનેથી 
આખો દિવસ ચાલેલી આ ચિંતન સભાનો 
ઉપસંહાર કરતા જણાવ્યું હતું કે શ્રી 
લક્ષ્મીનારાયણ કેન્દ્રસ્થાન દ્વારા દરેક 
મંદિરોમાં પ્રાર્થનામાં એકજૂટતા લાવવા 
પુસ્તિકાઓ છાપીને મોકલાવવામાં આવી છે 
અને ઉત્સવમાં એકરૂપતા માટે દર વર્ષે 
કેલેન્ડર છાપીને મંદિરોને આપવામાં આવે 
છે તેનો ઉપયોગ કરવાની જવાબદારી 
સ્થાનિક સમાજની છે. આ સંસ્થા દ્વારા બાળ 


જૈ 


1/0811૦ : 39090 51360 
£-0દ : 01૦૦ 01(₹05811|.00 * /૦031€ : પ/0/1/ 2011₹05ત11ઢ.૦/૦ 


જાવક તં :.1061/21-2૩ 


પ્રતિશ્રી, 
પ્રમુખશ્રી/મંત્રીશ્રી/ કારોબારી સભ્યો, 
પશ્ચિમ કચ્છ, માંડવી, ભુજ ઝોન સમાજ, 


૩૬.24-#પ11-202૩ 


જય માં ઉમિયા.. જય લક્ષ્મીનારાયણ.. જય સનાતન... 


જય લક્ષ્મીનારાયણ, 


બિપરજોય વાવાઝોડું આપતા કાર્યક્ષેત્રતા પંથકતે પ્રભાવિત કરીને પસાર થયું, 
સરકારશ્રીના આયોજનપૂર્વક સરકારી તંત્રની અભૂતપૂર્વ સજાગતા અતે નિષ્ઠાવાત આગોતરા 
પ્રયત્તોથી જાતડાતિ ટાળી શકાઇ છે પરંતુ આ વાવાઝોડાતી ઘાતક અતે વિનાશક અસર 
આપણા કૃષિ ક્ષેત્રના ખેડૂતો પર થઈ છે. બાગાયતી ખેતીમાં તૈયાર પાક તાશ પાપ્યો છે અતે 
બાગાયતી છોડનું નિકંદન નીકળી ગયું છે ખેડૂતોની ત્રણ ચાર વર્ષની મહેનત આ વિનાણક 
વાવાઝોડું (મરખી ગયું છે આ ઉપરાંત ખેડૂતોતા કાચા મકાત અતે ગોડાઉતતે પણ ક્યાંક 
નુકસાત થયાતા સમાચાર મળે છે તો આ સ્થાતેથી આપ ઝોત સમાજતા કર્ણધારોતે જાણ 
કરવામાં આવે છે કે આપના કાર્યક્ષેત્રમાં કોઈ એવા અતિ જરૂરિયાતમંદ પરિવાર આ કુદરતી 
ડોનારતનો ભોગ બન્યું હોય તો આવા પીડિત પરિવારની આપ શ્રીસમાજના ડોદ્દેદારો સાથે રડી 
રૂબરૂ મુલાકાત લઇ સાંત્વતા પાઠવશો અતે આપણી શ્રીસમાજતી પ્રમુખશ્રીની રાડત યોજતા 
અંતર્ગત લાભ આપી શકાતો ડોય તો આપ સાથે રડી તિયત કાર્યવાઠી કરાવશો. 


આપતો સહૃદયી... 


હ 


પુરષોત્તમભાઈ રવજીભાઈ ભગત 


મહામંત્રીશ્રી 


શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 


સંસ્કાર કેન્દ્રો શરૂ કરવામાં આવ્યા છે એ રીતે 
મહિલા સત્સંગ મંડળો પણ શરૂ થશે તો 
સંસ્થા દ્વારા એ માટેનું સાહિત્ય અને 
માર્ગદર્શન પુરૂ પાડવામાં આવશે. 
સંતશ્રી શાંતિદાસ બાબતે જરૂર 
જણાશે તો મીટીંગ કરી ચર્ચા કરવા સંસ્થા 
તૈયાર છે. વધુમાં ગંગારામભાઈએ જણાવ્યું 
હતું. કે કેન્‍દ્રીય સમાજના અધિવેશનમાં 
સનાતન સમાજમાં સતપંથના પ્રવેશ અંગે 
જે ઠરાવ થયો તે અંગેના મંતવ્યો 
ગામેગામથી માંગવામાં આવ્યા હતા તે 
વખતે દરેક ગામે પોતાના વિચારો રજુ 
કરવાની જરૂર હતી. 
આ સભામાં કેટલાક ભાઇઓના 
એવા મંતવ્યો આવ્યા હતા કે 
લક્ષ્મીનારાયણ કેન્દ્રસ્થાનમાં ચાલતા 
વિકાસના કામોમાં કેન્દ્રસ્થાન સાથે 
જોડાયેલા મંદિરોએ યોગદાન આપવું 
જોઇએ. આ બાબતનો પ્રત્યુતર આપતા 
ગંગારામભાઈએ અતિથિગૃહમાં ચાલતી 
કામગીરીની વિગતવાર માહિતી આપી હતી 
અને હિસાબો પણ રજુ કર્યા હતા. અને 
પ્લેગ્રાઉન્ડના ભૂમિદાન વખતે દરેક ગામની 
સમાજોએ જેવો સહકાર આપ્યો હતો એવો 
સહકાર હજી પણ મળી રહેશે તેઓ વિશ્વાસ 
વ્યક્ત કર્યો હતો. 
તેમણે તમામ ગામના 
આગેવાનોને આ સંસ્થાને મજબુત કરવા 
તન-મન ને ધનથી સહયોગ આપવા અને 
સંગઠીત રહીને રહેવાનો અનુરોધ કર્યો 
હતો... 


સંસ્થાના સંતશ્રી વલ્લભકૃષ્ણજીએ 
આશીર્વાદ આપતા જણાવ્યું હતું કે 
ગામેગામ ધર્મ જાગૃતિ લાવવા માટે ઘર 
સંપર્ક કરીને પ્રયાસો કરવા પડશે ને લોકોને 
સનાતનની સાચી સમજ આપવી પડશે. 
આ ચિંતન સભામાં શિવજીભાઇ કાનાણી 
(ભુજ), રેવાલાલ પાટીદાર (મુન્દ્રા), 
નારાણભાઇ ચૌહાણ (દુર્જાપર), 


સવગઝમિયાત્તી !!! 


હી 


ચબાતબ કર્મ પબિકા : 


122) 


સ્થાપતા: 


ખીમજીભાઇ પોકાર (આનંદપુર-યક્ષ), 
નીતિનભાઇ ભાદાણી (નખત્રાણા- 
નવાવાસ), સોનલબેન શેઠીયા (થરાવડા), 
નિરૂબેન માવાણી (વરજડી), રમેશભાઇ 
ગોરાણી (ભડલી), અમૃતભાઇ દડગા 
(મમાયમોરા), ઇશ્વરભાઇ ભગત 
(નખત્રાણા), હાર્દિકભાઇ (આણંદસર), 
કિશોરભાઇ રંગાણી (કલ્યાણપર), 
મનીષભાઇ ભાવાણી (આણંદસર), 
ઘીરૂભાઇ પોકાર (પાંતિયા), ઘીરજભાઇ 
ભગત (વિથોણ), પ્રાણલાલ રામજીયાણી 
(લક્ષ્મીપર), જયેશભાઇ છાભૈયા (ભુજ), 
જયંતિભાઇ ભગત (દુજાપર), કમળાબેન 
(શ્રીરામનગર), લક્ષ્મણભાઇ માવાણી 
(ભુજ), પરસોતમભાઇ વાસાણી (નાની 
હિરાણી), બાવાર વાસાણી (પડવા), 
રતિલાલભાઇ (ખેડોઇ), મોહનભાઇ 
પરવાડીયા નવાવાસ-ગઢશીશા). 
શામજીભાઇ રામજીયાણી (જીયાપર), 
વિરજીભાઇ રૂડાણી (ગુણાતીતપુર), 
શામજીભાઇ નાકરાણી (રત્નાપર મઉં), 
શાન્તીલાલ લીંબાણી (કોટડા), યસવંત 
પોકાર (લક્ષ્મીપર), ચંદ્રીકાબેન 
રામજીયાણી (કુરબોઇ) વગેરે અગ્રણીઓએ 
ઉપસ્થિત રહી આ ચિંતન શિબિરમાં 
ઉપયોગી સૂચનો કર્યા હતા. 
સંસ્થાના મહામંત્રીશ્રી રતીભાઇ 
પોકારે સભામાં ઉપસ્થિત સૌ સભ્યોને 
આવકાર્યા હતા અને સભાનું સંચાલન ધર્મ 
પ્રચાર સમિતિના કન્વીનર રવીલાલભાઇ 
ન 
યુ 


વાલાણીએ કર્યું હતું અને આભાર દર્શ 
સંસ્થાના મંત્રીશ્રી કીરીટભાઇ ભગતે કર્યું 
હતું. 

આ સમગ્ર આયોજનને સફ 
બનાવવા પ્રવિણભાઇ ધોળુ, અમૃતભા 
લીંબાણી, તુલશીભાઇ ભીમાણી, ધીરૂભા 
ભગત નો સહયોગ મળ્યો હતો. _..* 
અહેવાલ- ડી.જે. ભગત. ડટ 


૭1[૦ 
જિત ઉન્નગર 


છછ ક 


11/45/01, છ 
ઈ 


£૦૪/6૦0100, 


ત્તનત ત્તતની માં ઝંમવા વરે ઝાસ્થા વતે સિશ્રપર તેં પ્રસ્થાપિત સતને તેર સ્તિળ સંમકન છે માઘ્યમ તે 
વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ જે સજશવિતવરળ દેતુ વિશ્વ ડપિયાઘામ જે સિર્ભાળ જે સ્તિણ્‌ સંસ્થા જાર્યસતદે | 

સુતર ત્તતઞ્ય ળવં રેન - સિરેજ મેં - વ. ઇસ. છ. - જેનેટ - વ.જે. - ગોસ્ટેસ્તિયા ગૌર સાડ ઝાંપા 
સત્તત સેઝ તેં સિશ્વ ઝપિયાધાપ તણા સંળઇનો તતવ રે, ગૌરતમઇન તર મસિસિધિયા બીતી તે ગાતેતરરીરેા 

ત્તમતતનની માં ઝમયા વી ગાસ્થા વતે ઝામર જતને વે સ્તિણ વિજ ઝમિયાથામ વ્ળ છ સંમકન 
ઝતરપ્રરેઝ મેં બી વને વો ઞરરી છે | ઝસ સંમટન જે તઇત રદેરારગ ઝાઇન મેં ભી સંકત વનાને રેતુ ઝતરપ્રરેશ રાય 
ગૌર ત્તત્રનઝ જઇ? જે સવાઝશ્રેછી ગામેવાન, જાર્યજ્તા ગૌર વંધુ-ભમીનીઝો જે વિત્તાર - વિમર્શ ગોદ સંસ્થા જે કુક, 
ભમીસ્થ ત્ાર્ય તેં સરની લનાને સેતુ “સ્તેટાપિસ્તન '' જાર્યત્રરત તા ગાયોતન સિવા રે તાતા રિત ગિબાને સે 
ક્તિણ ઝવના ચિિમતી સમય નિવઝત વર ઝવજ્ય ઝપસ્થિત સછે, જેસા ઇશારા ગાવ સવવે દાચિજ તિમંત્રળ છે । 


: વિજ્ઞેષ ગ્વસ્થિત્તિ : 


શ્રી ઝાર. પી. પટેત્ત શ્રી છી. 


ગ્નઘ્યક્ષશ્રી 


ળન. નમૌત્ત 
ઝપાઘ્યક્ષશ્રી /ત્તેસ્મેતશ્રી-સંમકન 


સો. પમાસ્થપાર્ઈ જે. પટેત્ત 
તેરમેનશ્રી - ફેનોલેટીવત્મિટી 


શ્રી પ્રતિળભાર્ટ વી.પટેત્ત - વતે-વેસ્તેનશ્રી - જેત્ટ્રીય સંમહન 


૨૨-૦૬ 


૨૦૨રૂ, મુકવા 


થી મ્રાન્ક સ્તે. બી. ઝાર., 


શામ ખ.૦૦ વત્તે 
€₹-129, વિસત ત્તંડ ત્તેક, 


[વિસત ર્ર - 4, મોમતીતમર, ત્રવ્રનઝ, 3ત્તરપ્રરેશ-226010 


શ્રી સ્વતત્રરેવ સદ શ્રી ઝાજિષ પરેત્ત 


શ્રી ગરુળતુપાર સિજ 


₹% 4તતા. €॥161 5૦૮. 11.19 


શ્રી ₹રીજ્ઞત્તદ્ર પટેતન, 
1રિત્ની રસિયા ન્યુટન 


શ્રી રજિ સત્વાન 
જેનેટ મંત્રીશ્રી - યુ.પી. વેતવનેટ મંત્રીશ્રી - ય.પી. જેવિનેટ મંત્રીશ્રી-વ.ષી. 1.0 - યુ.પી. 


શ્રી રાવળુવત્તા પાટીર₹ 
ઝામ્વિત્ત ભારતીય છથી 


શ્રી ગવગિજ પરેત્ત શ્રી રિસત્ાત પરેત્ત 


115 - સુ.પી. 


શ્રી સિશ્રગીતા સિર પરત 
પ્રયામરઝ, છત્તાછાવાર 


સિંત્રજ : પાટીરર સમા તરત્રનઝ (૩ત્તરપ્રરેળ ) 
સતે-ઝોક્નિટર : શ્રી ઝાજાજ વર્મા ( પટેત ) - 78007 43373 


પંડા07 ઇાતાંઝતવી0ત॥1 - પદ. '/તાંડાં10૦ત૦૪ાં [1ઢાતાં;, 5.૦.નાડ3૪ય/, #તડ૦૫, 410100૦ તંઢાંઞ્ઝવ. (1012. 7202080 222 / 333 
દ-તતડા : ૯૦0૬૩૦૬ છીખાંડ૧૪૫૧૧1/3/૦ઘળતંગ॥૦1.૦૪૯ | ૪70/0/. ૪1૬/3%પ1ત)/2(૦ધં૩8૦1૧.૦૮૯ 


અષાઢી એકાદશી નું મહાત્મ્ય. 


શ્રષિમુનિઓએ ભારતીય સનાતન 
સંસ્કૃતિને ઊંચી લાવવામાં મહત્વનો ભાગ 
ભજવ્યો છે. 

તેઓએ પાપ-પુણ્યનો, સ્વર્ગ-નર્ક 
આદિનો વિચાર પ્રદર્શિત કરી મનુષ્યને 
સારા માર્ગે ચાલવા, સારા કર્મો કરવા, જપ, 
તપ, વ્રત, ઉપવાસ કરવા સુચન કર્યું છે. 
જેમાં એકાદશીનાં વ્રતનું માહાત્મય ખુબજ 
મોટું છે. 

એકાદશી એટલે અગિયારસ. 
વિક્રમ સંવત મુજબ એક વર્ષમાં બાર 
મહિના(માસ) હોય છે. જેમાં એક માસમાં બે 
પક્ષ હોય છે. જેમાં એક શુકલ પક્ષ(સુદ) 
અને બીજો કૃષ્ણ પક્ષ (વદ) કહેવાય છે. બન્ને 
પક્ષમાં આવતી અગિયારમી તિથિને 
અગિયારસ અથવા એકાદશી કહેવાય છે. 
એક વર્ષ દરમિયાન કુલ ૨૪ એકાદશી આવે 
છે. તે ઉપરાંત જો દર ત્રણ વર્ષે આવતા 
અધિકમાસની બે એકાદશી મળીને કુલ ૨૬ 
એકાદશી હોય છે. 

એકાદશીને તેના મહત્વના લીધે 
અલગ અલગ નામથી ઓળખવામાં આવે 
છે.અષાઢ મહિનાની શુક્લ પક્ષની 
એકાદશીનું વિશેષ મહત્વઆજના ખાસ 
દિવસે ભગવાન વિષ્ણુ ચાર મહિના સુધી 
નિંદ્રા યોગમાં પ્રવેશે છે. 

એટલે દેવશયની એકાદશીનાં 
નામે ઓળખાય છે. અષાઢ મહિનાનાં 
શુક્લપક્ષમાં આવતી એકાદશીનું ઘણું 
મહત્વ છે એવી માન્યતા માને છે કે આજ ના 
દિવસે જ ભગવાન વિષ્ણુ ચાર મહિના માટે 
યોગ નિંદ્રામાં ચાલ્યા જાય છે અને સૃષ્ટિનું 
સંચાલન અને કારભાર ભગવાન શિવના 


હાથમાં સોંપતા જાય છે. એટલા માટે જ 
આજની દિવસ ખાસ માનવામાં આવે છે. 
આજની એકાદશીને દેવશયની એકાદશીનાં 
નામે ઓળખવમાં આવે છે. 


એકાદશીનાં વ્રતમાં ઉપવાસ 


કરવામાં આવે છે. આમ તો સામાન્‍ય રીતે 
ઉપવાસ બે પ્રકારનાં છે. સાપત્ય મનુષ્ય 
શુકલ પક્ષની અને કૃષ્ણ પક્ષની એમ બંને 
એકાદશીનો ઉપવાસ કરતા હોય છે. જયારે 
અપત્ય મનુષ્ય કૃષ્ણ પક્ષની એકાદશીનું 


વ્રત ન કરતાં સમપત્ર વ્રતનો સંકલ્પ કરે છે. 
એ જ પ્રમાણે શુકલ પક્ષની ક્ષયતિથિ હોય 
તો પણ વ્રત ન કરવું જોઈએ તેવો મત છે. 
વૈષ્ણવો કૃષ્ણ પક્ષની એકાદશી કરે છે. 

આ એકાદશીનું વ્રત શિવ, વૈષ્ણવ 
અને શૂદ્ર એમ દરેક કરી શકે છે. છવ્વીસ 
એકાદશીના વ્રત ન કરી શકે તેને અષાઢ 
સુદ એકાદશી એટલેકે દેવશયની 
એકાદશીથી કારતક સુદ એકાદશી એટલેકે 


શ્રી ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન ઊંઝા 
પ્રેરિત શ્રી ઉમિયા મહિલા પરિવાર સંગઠન દ્વારા 
સમાજમાં નારીશક્તિ ના ઉત્થાન અને ઉત્કર્ષ 
માટે વિશાળ મહિલા સંમેલન તા.૨૫-૬-૨૦૨૩ 
ને રવિવારે બપોરે બે વાગ્યે અમદાવાદના 
નિકોલમાં ચાણક્ય ઈન્ટરનેશનલ સ્કૂલ ખાતે 
બહેનોની વિશાળ સંખ્યામાં સંમેલન યોજવામાં 


આવ્યુ. 


શરૂઆતમા દિપ પ્રાગટય અને 


મહેમાનોના સ્વાગત સાથે મહિલા સંમેલનની 
શરૂઆત કરવામાં આવી હતી, શ્રી ઊંઝા 
સંસ્થાનના ૫૦૦૦ શ્રી મહિલા સત્સંગ મંડળ 
સ્થાપના લક્ષ્યાંક અન્વયે સંગઠનની બહેનોને 
કીટ વિતરણ કરવામાં આવી હતી. 


આ સંમેલનમાં શ્રીઉમિયા માતાજી 
સંસ્થાન ઊંઝાના મંત્રી શ્રી દિલીપભાઈ પટેલ 
ઊંઝા સંસ્થાનના સંગઠન અને પ્રચાર-પ્રસાર 
સમિતિના ચેરમેન શ્રીપ્રવિણભાઈ પટેલ, 
અમદાવાદ પૂર્વ ઝોનના ચેરમેન શ્રી અને સાત 
કરોડના દાતા શ્રીબાબુભાઇ પટેલ 
(વી.આઇ.પી.) અને પાંચ કરોડના દાતાશ્રી અને 
જેમ્સ પંપ વાળા શ્રીભગુભાઈ પટેલ તેમજ શ્રી 
ઉમિયાધામ પૂર્વ વિભાગના પ્રભારી પૂર્વ 
સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન, એકાવન લાખના 


અમદાવાદ નિકોલમાં શ્રી ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન ઊંઝા પ્રેરિત 


નારી શક્તિ ઉત્થાન માટે વિશાળ 
મહિલા સંમેલન સંપન્ન થયું 


દાતાશ્રી દેવશીભાઈ પટેલ, શ્રીમગનભાઈ 
જાળીયા ઊંઝા સંસ્થાનના સવૅ કારોબારી 
સભ્યશ્રીઓ તેમજ અન્ય સમાજ શ્રેષ્ઠીઓ, ઊંઝા 
સંસ્થાનના મહિલા સંગઠનના ચેરપસૅન 
ડૉ. જાગૃતિબેન પટેલ, ઊંઝા સંસ્થાનના 


કારોબારી સભ્ય અને અમદાવાદ પૂર્વ ઝોનના 
ચેરમેન શ્રીમતી નીતાબેન પટેલ મહિલા 
સંગઠનના અન્ય હોદ્દેદારશ્રીઓ અને કારોબારી 
સમિતિના સભ્યશ્રીઓ અને વિશાળ સંખ્યામાં 
બહેનો ઉપસ્થિત રહી હતી. 


આ સંમેલનમાં ઉપસ્થિત મહાનુભાવો 
પૈકી શ્રીદિલીપભાઈ પટેલે શ્રી ઉમિયામાતાજી 
સંસ્થાન સંબંધિત માહિતી આપી હતી. 

જ્યારે સંગઠન ચેરમેનશ્રી 
પ્રવિણભાઈ પટેલે શ્રી ઉમિયામાતાજી નો શ્રદ્ધા 
અને ભક્તિભાવથી પ્રચાર પ્રસાર કરવા જણાવ્યું 
હતું અને મહિલા ચેરપસૅન ડૉ.જાગૃતિબેન પટેલે 
પોતાના વક્તવ્યમાં સમાજના ઉત્કર્ષ ઉત્થાન 
માટે નારીશક્તિએ સમાજને શિસ્ત હેઠળ સંગઠન 
દ્વારા કામગીરી કરવા હાકલ કરી હતી, આમ 
અન્ય વક્તાઓએ પ્રસંગોચિત ઉદબોધન કર્યું 
હતું. 

આ સમગ્ર સંમેલનનુ સફળ આયોજન 
અને સંચાલન શ્રીમતી નીતાબેન પટેલ અને 
તેમની ટીમે કયું હતું. સફળ વિશાળ મહિલા 
સંમેલનનુ સમાપન કરવામાં આવ્યું હતું. 
માહિતી:- 
ઉંઝાના સંગઠન અને પ્રચાર પસાર સમિતિના 
ચેરમેન પ્રવિણભાઈ પટેલે. 
સંકલન:- કા વા રામાણી. 


પ્રચાર પ્રસાર, 
91(૭ 
5[9 

જીંગૂત ઉજાગર 


નાગપુર, શ્રી પાટીદાર સમાજ ધાટરોડ દ્વારા શિ શિક્ષણ અને 
કેરિયર ક કાઉસંલીગ કાર્યક્રમ નું આયોજન 


ગત તાઃ11/6/2023 ના પાટીદાર 
સમાજ ઘાટરોડ દ્વારા શિક્ષણ અને કેરિયર 
કાઉન્સેલીંગ કાર્યક્રમ નું આયોજન કરવામાં 


આવેલ જેમાં પાછલા ૨પ વર્ષ થી કેરિયર 
કાઉસંલીગ કાર્ય કરતા શ્રીમતી ઉજવલા પાટીલ 
મેડમ દ્વારા આ કાર્ય કરવામાં આવ્યું. 

પ્રથમ દિવસે 12/6/23 નાં 
વિધાર્થીઓ ને કેરિયર સંબંધિત જાણકારી અને 
તેમના માતાપિતા ને યુવાન અવસ્થામાં સંતાનો 
સાથે કેવો વ્યવહાર કરવો જોઈએ તેની 
જાણકારી આપવામાં આવેલ. 

આ વિષય ઉપર પ્રમુખશ્રી દ્વારા 
શિક્ષણ સંબંધિત પોતાના વિચારો અને અનુભવ 
ની જાણકારી આપતા કહેલ કે શિક્ષણ માં મહેનત 
ની જરૂર છે ધન ની વ્યવસ્થા વિવિધ માધ્યમો 


થી થઈ શકે છે સાથે વાલીઓને પણ પોતાના 
સંતાનના પાછળ સમય આપવા ની જરૂર છે. 

બીજા સ્ટેપ 17/6/23 માં સાડા ત્રણ 
કલાક ચાલેલ આ સેશન માં ધોરણ 9,10,11,12 
વદ્નડડ ના વિધાર્થીઓ નાં વ્યક્તિત્વ જાણવા માટે 
૪ પ્રકાર ના #વ૦ 1૦5 લેવામાં આવેલ.ત્રીજા 
સ્ટેપ 19/6/23 અને 20/6/23માં વિધાર્થીઓ 
અને તેમના માતાપિતા સાથે કાઉસંલીગ પાટીલ 
મેડમ એ એક કલાક [2૪1૬૦1 ૦૦૫1॥લીં1ઇુ કરી ને 
વિધાર્થીઓ માં કેઇ વિશેષતા છે અને કોઈ 
કમજોરી છે અને કેવી રીતે સુધારી શકાય અને 
તેમને ક્યાં વિષય ઉપર આગળ વધવું જોઈએ 
તેની જાણકારી આપવામાં આવી. 

ચાર દિવસ ચાલેલા કાર્યકમ માં 
પ્રમુખ શ્રી ભવનજીભાઇ ઠાકરાણી જેઓ 
વિધાર્થીઓ અને માતા પિતા ને વ્યવસ્થિત 
જાણકારી મળે તે માટે પુરા કાર્યકમ માં ઉપસ્થિત 
રહ્યા હતા.આ કાર્યક્રમ ને સફળ બનાવવા શ્રી 
પાટીદાર સમાજ ના સર્વે કારોબારી સભ્યો સાથે 
પાટીદાર મિત્ર મંડળ અને મહિલા મંડળ નો 
સહયોગ મળ્યો હતો. 
અહેવાલ - કાંતિભાઈ છાભૈયા, 
મહામંત્રીશ્રી પાટીદાર સમાજ ધાટરોડ. 


પ્રચારપ્રસાર 
તિ 
2119 


જગત ઉજાગર 


સુરત ખાતે, ડિ મિલ્ક ડો ડોનેશન કેમ્પ નું આયોજન 


સુરતમાં જા એસોસિએશન 
અને યશોદા હ્યુમન મિલ્ક બેંક ના સંયુક્ત ઉપક્રમે 
સ્મીમેર હોસ્પિટલ માં ઘણા વર્ષોથી ધાવણ બેંક 
ચાલી રહી છે.. 

દર વર્ષે ધાવણ દાન માટેની શિબિર 
નું આયોજન મોઢવાણિક મહિલા મંડળો ના 
સહકારથી શ્રી ઉમિયા પરિવાર મહિલા વિકાસ 
મંડળના સહયોગથી તથા શ્રી કચ્છ કડવા 
પાટીદાર મહિલા મંડળ સુરતનો ખૂબ સારો 
સહકાર આવ્યો છે.. 

તા-9/7 2023 ના રોજ મિલ્ક 
ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે 
તેની અંતર્ગત તા 27 / 6 7 2023 ના 
પીડીયાટ્રીકસ ડોક્ટર શ્રી કેતનભાઇ ભરડવા ની 
હોસ્પિટલમાં આયોજન અંગે એક મીટીંગ નું 
આયોજન કરવામાં આવ્યું હતુ.આ મિટિંગમાં 
ડોક્ટર કેતનભાઇ ભરડવા - પીડીયાટ્રીક્સ શ્રી 
માસુમ હોસ્પિટલ.. ડો મનસુખભાઈ ગટ્ટીવાલા - 


પ્રજાપતિ - એફ પી એડડ ના પ્રેસિડેન્ટ 
અને પ્રજ્ઞાબેન પ્રજાપતિ... મિલ્ક 
બેંકમાં સ્ટાફ નર્સ અને એફ પી એ 
| લેડીઝ લીગ ચેરમેન... 
જર તેમજ મોઢ વણિક ચાર મહિલા મંડળ 

ના પ્રમુખ શ્રીમતી મીનાક્ષી બેન 
બોડાવાલા શ્રીમતી દક્ષાબેન ગાંધી 
શ્રીમતી ભાનુબેન લાપસીવાલા 
શ્રીમતી અનુરાધાબેન જરીવાલા તેમજ 
કમિટીની બહેનો શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર 
મહિલા મંડળ સુરતના પ્રમુખ દમયંતી ભાવાણી 
ઉપપ્રમુખ જ્યોતિબેન દિવાણી મહામંત્રી 
મંજુલાબેન મૈયાત અને ખજાનચી ભારતીબેન 
વાગડીયા ની વિશેષ ઉપસ્થિતિ રહી હતી.. 
ઉપસ્થિત બહેનોએ પોતાનો પરિચય આપ્યો 
હતો અને પોતાની સમાજમાં જવાબદારી લઈને 
શું કાર્ય કરી રહી છે તેની વિસ્તૃત માહિતી આપી 
હતી.. 

અંતમાં સૌ અલ્પાહાર લઈ છુટા 

પડ્યા હતા...બાલ કલ્યાણ રૂપી જન સેવામાં 
આપણી કચ્છ કડવા પાટીદાર બહેનોએ સહકાર 
અને સાથ આપ્યો તે બદલ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ 
અને આગળ પણ આવા સમાજલક્ષી 
કલ્યાણકારી કામો કરતા રહે એવી શુભેચ્છા.. 
અહેવાલ: દંમયતી ભાવાણી 


સરદાર પટેલ રિજીયન માં ૪51 સહયોગનિધિ 100 % ભરપાઈ 


આપણા સહુ મિત્રોના ઉમદા સમાજભાવ અને મહેનત થકી ૪૩૬।( સહયોગનિધિ 2022-23 
નું આપણા સરદાર પટેલ રિજીયન ના 37 મંડળો નું 100 % રિપેમેન્ટ ભરપાઈ કરી આપણા યુવાસંઘ 
ના 23 રિજીયનો માં આપણું ૩ર રિજીયન બીજા ક્રમાંકે છે. જે આપણા સૌ માટે ગૌરવ રૂપ છે. 

સરદાર પટેલ રિજીયનને સહયોગનિધિ ભરપાઈ માં બીજો ક્રમાંકે સ્થાન અપાવવા માં 
આપણા મંડળનો સિંહ ફાળો છે જે બદલ ડગર રિજીયન યુવા મંડળો ને ધન્યવાદ...સહ ખુબ ખુબ 


અભિનંદન પાઠવે છે. 


આપણા રિજીયન ના ૪૩1૮ કન્વીનરશ્રી શૈલેષભાઇ સાંખલા રિજીયન ના સહુ કાર્યકર્તા 
મિત્રો, યુવા મંડળો ના ૪૬1૮ કન્વીનરશ્રીઓ, વિભાગીય કન્વીનરશ્રીઓ ના સતત સંપર્ક રહી પોતાની 
જવાબદારી પૂર્ણ નિષ્ઠા થી નિભાવી છે તે બદલ શૈલેસભાઈ તેમજ સૌ કાર્યકર્તા મિત્રો તેમજ ૪51૮ ટિમ 


ને ધન્યવાદ સહ અભિનંદન.. 
અહેવાલ-- બિજોય પટેલ 


વ 


અવસાન નોંધ 


પ્રયાર પ્રસાર 
સિ 
[૯ 
જાગૃત ઉજાગર 


તારીખ: 28/6/2023 
સ્વ: ડાહ્યાભાઈ દેવજીભાઈ સાંખલા 
ઉમર: વર્ષ 97, કચ્છ માં ગામ ઘડુલી 


જ 


(10 હાલે ચાંદરડા, કડી (મહેસાણા) 


તારીખ: 29/06/2023 
સ્વ. લીલાબેન ગંગારામભાઈ નાકરાણી 
ઉમર: 74 વર્ષ, કચ્છમાં નેત્રા 


તારીખ: 27/6/2023 
સ્વ: મીતભાઈ રતીલાલભાઈ છાભૈયા 


ઉમર: વર્ષ 26, કચ્છ માં ગામ 
શ્રીરામનગર, તલવાણા (સ્થાનિક) 


0003૩૭ 


૪૬૬:/૫/11૬-૬#1. સ ૩ ૬1ર૯૦૨૮% 
૪૦૦૬ ૬-૦ ૪૦૫૨ પ્ત૦પ્તદ 


પ્રબોધિની એકાદશી સુધીની બધી એકાદશી 
કરવી જોઈએ. 

પરંતુ ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર 
પરણેલી સ્ત્રીઓએ પતિની આજ્ઞા સિવાય 
એકાદશીનું વ્રત ન કરવુ જોઈએ તેવુ મહત્વ 
છે.એકાદશીનાં વ્રતમાં ઉપવાસ કરવો જરૂરી 
છે. બને ત્યાં સુધી ઉપવાસમાં ફકત ફળાહાર 


કરવો જોઈએ.. 
પુરાણોમાં જણાવવામાં આવ્યુ છે 
કે દિવસમાં એક વખત ભોજન લઈને 
એકાદશીનું વ્રત કરનારને એક ભવનાં પાપ 
નાશ પામે છે. હકીકતમાં નિરાહારથી 
ફળાહાર ઉત્તમ છે. તેમજ એકાદશીનું વ્રત 
આલોક અને પરલોકનું સુખ આપનાર છે. 
ઉપરાંત સંતાનની ઇચ્છાવાળાએ આ વ્રત 
કરવું જોઈએ. આમ પુરાણોમાં લખાયુ છે. 
દરેક એકાદશીની કથા વાર્તાઓ 
તથા તેનું અલગ અલગ મહત્વ દર્શાવવામાં 
આવ્યું છે.સગવદ ગીતા માં ભગવાન 
શ્રીકૃષ્ણ એ એકાદશી વ્રતના ફળને સર્વ શ્રેષ્ઠ 
કહયું છે...કે હુ. એકાદશી વ્રત કરનાર 
મનુષ્યો ના શત્રુઓ ને નષ્ટ કરી દઉં છું ,અને 
તેમને મોક્ષ આપું છું . હે અર્જુન" એકાદશી 
નું વ્રત સર્વ શ્રેષ્ઠ અને મોક્ષ નો માર્ગે છે. 
એકાદશી વ્રત સમસ્ત પાપો ને 
નષ્ટ કરનાર અને સિદ્ધિ આપનાર છે .ઉત્તમ 
મનુષ્યો એ બન્ને પક્ષ ની એકાદશી ને સમાન 
સમજવું જોઈએ.એમાં ભેદ ભાવ માનવો 
ઉચિત નથી.જે મનુષ્ય એકાદશી ના 
મહાત્મ્ય નું શ્રવણ અને પઠન કરે છે તેને 
અશ્વ મેઘ યજ્ઞ નું ફળ મળે છે ." 


પ્રચારપ્રસાર 
લિ 
િઝિ 
જગત ઉન્નગર 


0૦૩૫૫ ।પ01171101૫ 
અમદાવાદ અને આજુબાજુ ની 
ઝોનની સમાજો અને યુવામંડળ.. 
રીજીયન ને ઓપન આમંત્રણ 

ખુશખબર....ખુશખબર 

સ્નેહી સમાજજનો આગામી તા 
૦૧.૦૭.૨૦૨૩ ને શનિવારે રાત્રે ૮.૩૦ થી ૧૧ 
વાગ્યા સુધી આપણી નરોડા સમાજવાડી ખાતે 
હિમાની બેન 


પ્રખ્યાત મોટીવેશન ટ્રેનર.... 
ચાવડા નો સેમિનાર રાખેલ છે. 
તો સૌ સમાજજનો ને પરિવાર સાથે 
આ અનોખો જોવા માણવા લાયક સેમિનાર માં 
પધારવા હાર્દિક આમંત્રણ છે . ભાઈ ઓ બહેનો 
આપણે ઘર આંગણે આવો સુવર્ણ અવસર છે 
તો તેમા અચુક હાજરી આપવા નમ્ર વિનંતી. 


તોંધ .... સેમિનાર પુરો થયા પછી અલ્પહાર 
રાખેલ છે .... 
લી. કચ્છ કડવા પટેલ સનાતન સમાજ નરોડા. 


છત્તીસગઢ રીજીયનમાં 
મિશન અભિમન્યુ ના ચતુર્થ ચરણ 
મિશન વિવેકાનંદાનો સત્ર 


તા_26/06/23સ્થાન_રાજનંદ ગાંવ 
સમય - 4:00 - 5:00 01મિશન વિવેકાનંદા ના 
સત્રમાં આધુનિક પરિપેક્ષમાં આજના સત્સંગ ને 
કેવી રીતે અમલમાં લઈ આવવું તેની સમજણ 
આપવામાં આવી. 

સમય અને કાળ પર કેટલાક સિદ્ધાંતો 
આધારિત છે, તેમનો સમય અનુસાર બદલાવ 
અનિવાર્ય છે. શુદ્ધ ધર્મના જ્ઞાનથી તથા તેમના 
અમલીકરણથી જીવન હળવું ફૂલ બને છે. 

આ સર્વે વિષયો ઉપર સામૂહિક 
મનોમંથન કરવામાં આવ્યું. સત્રમાં સેવા 
આપનાર પ્રશિક્ષક બહેન - ભાવના ભાવાણી 
મિશન સંયોજક - નર્મદા દીવાણી [*£ 


બારડોલી ખાતે શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર યુવાસંઘ દ્વારા 
રક્ત દાન શિબિર નું આયોજન 


શ્રીક કચ્છ કડવા પાટીદાર ર સનાતન યુવાસંઘ 


છટ બ્રારડોલી દ્વારા ઝક 
કનાન 
કહત બા 00121101 દાજ” 
૧% સસ 


સ્થળ : સરદાર હોસ્પિટલ બ્રારડોલી 


તમરીખ : સપ/૦૬/ર૦ર૩, સમય : સવારે ૯:૦૦ શી. 


પ્રકેછ 


5:09૪9ક5૦૪છ કછ૪છ ૦ 


તા:25/06/2023 ના રોજ સરદાર હોસ્પિટલ બારડોલી મુકામે આપણા સમાજના 
આધસુધારક શ્રી નારાયણ રામજી લીંબાણી અને શ્રી કેસરા પરમેશ્વરા સાંખલા ની જયંતિ નિમિત્તે 
"મેગા રક્તદાન કેમ્પ " નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતુ. 

જેમા ટોટલ 76 જેટલી બ્લડ બેગ એકત્રિત કરવામાં હતી.આ મેગા રક્તદાન કેમ્પ સરદાર 
સ્મારક હોસ્પિટલના સહયોગથી સંપન્ન થયેલ. 

આ મેગા રક્તદાન કેમ્પ ને સફળ બનાવવામા સમાજના વડીલો,માતાઓ અને યુવાસંઘ 
ના સર્વે મિત્રો બહોળી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને રક્તદાન કેમ્પ નું સફળ સંચાલન યુવાસંઘ 


ની આરોગ્ય ટીમ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. 
[21ર૦- હિતેશ કાલરીયા, બારડોલી. 


પ્રચારપ્રસાર 
તિ 
િઝિ 
જગિત ઉજ્નાગર 


બારડોલીમાં કે સંસ્કાર કેન્દ્રના નવા સત્રની શરૂઆત . 


બારડોલીમાં બાલ સંસ્કાર કેન્દ્ર અહ્રૂત આયોજન 


20 રિજીયન ના બારડોલી માં ગત તારીખ : 
18-06-2023 જેઠ વદ અમાસ ના રોજ સાંજે 3 
થી 6 કલાક દરમિયાન 
સ્થળ : જીવ દયા ટ્રસ્‍ટ ગૌશાળા બારડોલી મધયે 
બારડોલી બાલ સંસ્કાર કેન્દ્રના નવા સત્રની 
શરૂઆત કરવામાં આવી. 

બાળકોને ગૌશાળામાં લઈ જઈને ગૌ 
માતાના સાનિધ્યમાં કેન્દ્ર લેવામાં આવ્યું હતું 
સૌપ્રથમ બાળકોને ગૌશાળા ની મુલાકાત 
લેવડાવી. બાળકોએ પોતાના હાથેથી ગાયોને 
રોટલી ખવડાવી અને ખૂબ જ ઉત્સાહિત થયા 
હતા. ત્યારબાદ કેન્દ્રની શરૂઆત સાથે મળી 
ઓમકારના ઉચ્ચારણ થી કરી હતી. ત્યારબાદ 
વિષ્ણુને વંદન કરી રિયાબેન સાંખલાએ બોધ 


વચન માં "સારા પુસ્તકોનું વાંચન કરવું" વિશે 
સમજૂતી આપી હતી. 
હિરલબેન ભાવાણીએ નવો શ્લોક 


બારડોલીમાં બાલ સંસ્કાર કેન્દ્રમાં હાજર કિલો બાળકો 
"અસતો માં સત ગમય" મંત્ર બોલાવ્યો હતો. 
ત્યારબાદ મીનલબેન સાંખલાએ બાળકોને" જુઠ 
બોલવાનું ફળ"વાર્તા કહી સંભળાવી હતી ત્યાર 


પછી રીનાબેન સાંખલાએ ગીતાજી 15માં 
અધ્યાયનુ પઠન કરાવ્યું હતું. 

પછી સુરભીબેન રવાણીએ બાળગીત 
"ફુલડા એક જ બાગના" ગાન કરાવ્યું હતું. 
ત્યારબાદ ગાય વિશે ક્વિઝ લેવામાં આવ્યું હતું 
અને અંતે બાળકોને રમત રમાડીને જય ઘોષ 


સાથે કેન્દ્ર પૂરું કરવામાં આવ્યું હતું. 


દીકરી વ્હાલ નો દરિયો ... 


દરેક લાડકી દીકરીને સમર્પિત 
દીકરી જ્યારે લગ્ન મંડપમાંથી સાસરે જાય 


છે ત્યારે પરાઈ નથી લાગતી પરંતુ, જ્યારે તે 
પિયરમાં આવીને હાથ મો ધોયા પછી સામે ટીંગાતા 
ટુવાલને બદલે પોતાની બેગમાંથી નાનો રૂમાલ 
કાઢીને મોં લુંછે છે ત્યારે તે પરાઈ લાગે છે. 

જ્યારે તે રસોડાના બારણે અપરિચિતની 
જેમ ઊભી રહી જાય છે ત્યારે પરાઈ લાગે છે. 

જ્યારે તે પાણીના ગ્લાસ માટે 
આડીઅવાળી નજર ઘુમાંવે છે ત્યારે તે પરાઈ લાગે છે. 

જ્યારે તે પુછે છે કે વોશિંગ મશીન ચલાઉ 
કે? ત્યારે તે પરાઈ લાગે છે. 


5 હ 


મી 


વિસ 


૬ ૬ 
૯ 


* ઢા5કા ની નબળાઇ 
* મોતીયો 

* થાક લાગવો 

* દાદર 


વ ર 


યી 
જ 
9» 
૬ 


ટેબલ પર ભોજન આવી ગયા પછી પણ 
વાસણ ખોલીને જોતી નથી ત્યારે તે પરાઈ લાગે છે. 

જ્યારે પૈસા ગણતી વખતે પોતાની નજર 
બચાવે છે ત્યારે તે પરાઈ લાગે છે. જ્યારે 
વાત વાત પર બિનજરૂરી ઠહકાં લગાવીને ખુશ હોવાનું 
નાટક કરે છે ત્યારે તે પરાઈ લાગે છે. 

અને પરત જતી વખતે હવે 'ક્યારે આવીશ' 
ના જવાબમાં 'જોઉં છું ક્યારે અવાય છે 'આવો જવાબ 
આપે છે ત્યારે તે હમેશને માટે પરાઈ થઇ ગઇ હોય તેવું 
લાગે છે. 

પરંતુ ગાડીમાં બેઠા પછી જ્યારે તે કોઈ 
જુએ નહીં તેમ પોતાની ભીની આંખોને લૂછવાનો 
પ્રયાસ કરે છે ત્યારે તો તેનું પરાયાપન એક ઝટકામાં 
નીકળી જાય છે... 

જેમના ઘરે દીકરી હોય, તેમના જ ઘરે, 
ઝાંઝરનો અવાજ સંભળાય જેમના ઘરે દીકરી હોય, 
તેમના જ ઘરે, ઘરના આંગણે રંગોળી કરેલી દેખાય 

"દીકરી,પરમાત્માએ આપેલું વરદાન છે, 

આશીર્વાદ છે, કલ્પવૃક્ષ છે. દીકરી 
“વહાલનો દરિયો' છે.. 


પ્રચાર પ્રસાર 
£5 0 
૭11૦ 

જ્ીંગૂત ઉન્નગર 


/ ક 
* ઉલ 101! 11 (ડાલ 101! 11૪ 


'બેસ્ટ હે હેલ્ધી ' 


હુ” કરન 


* સાંધાના દુખાવો 
* કીડની 
* પથરી 
* હાઈ કોલેસ્ટ્રોલ 


* વજન ઘટાડવામાંદ્‌ 
* 812નીઉણપ “5 


#4₹: કઝ ૦૬1-1૮૬ 
ડાળ 1પંલા'ત/તા1 1111001, 5111₹0/ [૦. 186/187, શબ 110. 7,8,9, €॥પવપ્ત 


ઉદ્વા1વ॥|ત॥લ્ઞા1 - 370201, ૯11011, ઉપ|ંતાલા - 


110ાજ. 


11ત૦ડા0છ॥નતાં વિઘતતા॥ - 100. 4-91 99791 57883 


£81ર.૫૫૮૩ ૦1૬1૮૬: 


1. 0પ1400/40 - ॥ળ૩પ્ર/7#( 


3. €પ્તદપ્રપ/ા - 17010પ11-.૫/00 


પ્ંપ્ટાલ॥તાં - 110. 4- 91 98843 12266 
વંતાતાલંગાતાં - 110. 4-91 98413 88663 


2. 8૪0૬૦/૩0/0 - 1૬1-61404૫44 4. ૫1./૪૫//4/ - 4૫40841034 20/08514 
81107૦51000 - 110. 4-91 78934 59459 ઉવ્ાંઢ5।॥વાં - 110. 4-91 78428 05202 


5. 10&0040 - 00& : લતઘણાત્ાં - 110. 4-91 70202 74705 


1.1૮. :રઇ115 


1#1દ£.0 ૦:-:₹1૮૬ 
45, ૦૦૦૭તયત €1૧૦૮૯, ૦પ૫ાવ્યધંઇડઘા, 
(૫10 લતાં, 1૯11૮11, ૦પાંલતદ - 370 140. 
”તલુતાંડ!3ણપ્યાં “રપતા - 01૦. * 91 99254 9૦૪૦4૪ 
છાત્કાંછાપ્તાં રિઘવંસા૩ા - 10૦0. * 91 99784 49205 


1લંડ।1૦0્ાં - 110. 4-91 94826 95508 


ઇર 24408125536: ૦૮ ૪૦૧% ##૦ળડ 


રકાના રઇ-રઇવાડ૪ ૦? | #ારઇ-લઇડાડ સડ | ૦૭૯૪ 


ટાર#પ્રાઇ॥ત ૬111021015૬ 


£:2૯૭9૦1 દાર /%૫૫0 1117ણદ:ર 110113૦ર1 ૬ર 


ક્તદ/છ ૦-₹1૦૯૬ 
18 54૦. ૩, ર ₹-1૦૦૮, ₹3૦૬ 84૦. 26, 
5૦૮4૦૮ - ૩, કબા ૯0પ્ય ર્લાતાત૦ા૧દ, ૯૩તાતતાડાંતાપતાત 
(1૮13, હેત 370 201. 
છાકઝત્તદાઝાપતા રિવતાતાં - જત. “91 99794 57884 


1લં૬[૩૦1-૩1પ્તાં રિઘતંતા૩1: 9979352929 


11.16. 11171ણર ૦૪1: 110. 


111700દર 10013૦ર1-૬ ર “પ્પ્ાકઝ ૦ર૦દર ડાઇઝગા।દરડ 
#4₹.,%3 ૦૪11૮૬: 
ધાત્પ/૯% 54૦. 186/187 £ગ૦૬ ₹૫૦. € 
સા 370 201, ।વાધ્તા3, ૯પાંલતલદ - 10તાંઢ-. 


પત્રવ્યવહાર : ૫૦૧- ૫૦૪, પાંચમો માળ,નરોડા બિઝતેસ હબ કોમ્પલેક્ષ, નરોડા-દહેગામ રોડ,એસ.પી.રિંગ રોડ પાસે,તરોડા-અમદાવદ. ૩૮૨૩૩૦. મો. ૭૮૦૧૮૭૭૭૭૪ 


